
DÄYID DÄYIES 

(ÌAI’R GÄNÎWR), . 

Yn gosod allan ei alar dwys aU hiraeth trwm 
am ei wlad enedigol, yn nghyB a rhybuddion 
i bawb ochelyd pechod. 


Gofidus meddwl am y cwmwl 
Ddaetli ar feddwl f' anwyl tläd, 
Am ei blentyn aetfi mor sydyn 
Yn mhell o dir ei wlad, 

Heb un gobaitb gwaredigaeth, 
Taith hirfaith ydyw hon; 

0 mor galed ydyw elywed 
Fath deimlad dan fy mroh! - 


A clderhyniwyä mewn llythyr clt Gyfaill, EhriU 12, 1851. 


Y N awr, gyfeillion, o un galon, 

Tn gyson nos a dydd, 

De’wch i wrandaw arna’i cwynó, 

Heb flino, yn ddigudd ; 

Clywch fy mhrofiad mewn caethiwed, 
Yr wyf mewn galar dwys, 

Yn hiraethu a galaru 
Arh Gymru landeg, Iwys. 


Mae'n galed arnaf fi, 

’Ewy’n dweyd y gwir i chwi, 
Digalon hynod bob diwrnod, 
Diddarfod y w fy nghri; 

Heb un gobaith gwaredigaeth, 
Dd’od o’r caledwaith hwn, 
Hyd nes talu’r iìyrling eithaf, 
A’r olaf oll mi wn. 



2 


lk 


Mae’r wlad lle ’r wyf íì ’n awr, 

A’i deddfau, bach 9 . mawr, 

3íîa chaf fi weled, ’chwaith na chlywed, 
Gan neb ara doriad gwawr ! 

Bhaid yw aros yn yr hir-nos 
Yn ngwlad y negro du, 

;Dan gaethiwed, heb gael clywed 
Am ymwared mwy i mi. 

Bhaid dyoddef gwaethaf gwg 
Yn mysg y tarth a’r mwg, 

A diffyg gwynt mewn lleoedd enbyd, 
Llawn sulpher drewllyd drwg ; 

Os caf fi dd’od oddiyma 
Mi gana’n iach mi wn, 

Am gael rhyddhad o waelod 
Fath hynod le a hwn. 

Gwelais rai yn dyfod yma 
O Aberteifi lon, 

Aberhonddu a Ohaerfyrddin, 

Dros fôr a’i erwin don, 

A swydd Benfro i’w halltadio, 

’Bwy’n cofio am y dydd, 

0 Forganwg hardd ei golwg 
Daeth lla a’u bronau’n brudd. 

Hwy a yrwyd dros y môr, 
i blith y duon gor, 

I weithio’n galed mewn caethiwed, 

Yn slafiaid hynod oer ; 

Dyma sydd yn tori ’n nghalon 
Yn gyson ddydd a nos, 

Fy mod wedi gadael Cymru, 

A gwadu Orist a’i gro’s. 

O mòr hyfryd oedd fy mywyd 
Mewn hawddfyd gyda chwi ! 

’Nawr ’rwy’n cwyno^a gofidio 
Yn ngwlad y negro du, 

Wedi colli fy nghymeriad, 

’Bwy’n awr mewn teimlad dwys, 
Yn hiraethu a galaru 
Am Gymru landeg Iwys. 


sn 


■it. ro t Z 30 



3 

0 na chawn wel’d fy ngwlad, 

Ac anwyl dŷ fy nhad, 

A’m cyfeillion o un galon 
Fu’n íFyddlon a difrad ! 

A’i bras ddolydd braf, a’i broydd, 

Mòr ddedwydd gynt i mi, 

Yn gwisgo ’i harddwch a’i holl degwch, 
Hawddgarwch fel y lli’. 

Gwlad helaeth ydyw hon, 

Gwlad hyfryd, hardd a llon, 

Gwlad na chlywais i mewn hanes 
Am gynes un fel hon ; 

Gwlad sy’n magu ei lioll deulu 
Yn fwyngu yn mhob man, 

Gwlad sy’n rhoddi lluniaeth hyfryd 
Heb adfyd byth i’w rhan. 

Deffrowch yn ufudd bawb drwy’r gwledydd, 
A’r trefydd yn ddidrar, 

Gweddiwch beunydd am wir grefydd 
Eich llywydd i’ch gwellhau. 

Cyhoeddi’n eglur rnae’r Ysgrythyr, 

Yn gywir iawn i ni, 

Daw ar yr annuwiol creulon 
Echryslon boen a chri. 

Yn awr cymerwch fi 

Yn rhybudd llawn i chwi, 

I beidio dilyn llwybrau’r gelyn,— 

Hen wreiddyn chwerw sy’ 

Yn tynu lluoedd dros y raoroedd 
Yn gyhoedd ddydd a nos, 

Nes eu gyru i warthruddu 
^Eu teulu yn mhob oes. 

Mae’í^^ed ar bob gwr 
Sy’ti twfe^plant, yn siwr, 

Wedi hynyy^ggl^weled 
Yn myned dr^l^^dw’r ! 

Pan yn gweled ac ylŵìi^^ed, 

Maent oll dan deiinlaÌHdwys, 

HoII yn gwaeddi am eu cladd 
Cyn hyny dan y gwys. 




'Weì, ’uawr ’rwy’n uçhel roddi ffarwel. 

Yn dawel i fy ngwlad, 

A’m cym’dogion oll yn unol, 

Ac anwyl dŷ fy uhad ; 

'Nid yw’r môr a’i donau hagar 
’N ddim galar trwm i mi 
At fod dan law paganiaîd 
..Yn ngwlad y negro du. 


Yn awr, chwi fechgyn llon, ^ 
Trwy Gymru anwyl, gron, 

O gweddiẃch a ròyfyriwch 
Na bo i chwi groefei’r don. 
Duw o’i ras & roddö rwydd-deb 
I’ch cadw yn eich gwlad ; 

Ei drugaredd a’i wirionedd 
Sy’n beraidd er ileshad. _ 


Ffarwel i Gymru lan, 

A’i deiliaid fawr a man, 

O gweddiwch a myfyriwch, 
Darlienwch hyn o gán ; 

Byddwch berffaith trwy bob trafferth, 
A phrydferth a di-sen, 

Yw dymuniad dwys fy enaid, 

Mewn teimlad dwys. Amen. 


ABGRAFFWyD GAN WALÎER LLOYi 


GWLADGAEWR, 


